
Mánað'arrit til stuðnings kirlcju og kristindómi íslendinga, 
gefið út af hinu ev. lút. Jcirlcjufélagi 
fsl. í Vestrheimi. 


SJÖUNDI ÁRGANGR: 

Mws 1892-Jtebr 



< > 


RITSTIORI JÓN BJARNASON. 



Utgáfunefnd: Jón Bjarnason, I’áll S. Bard.il, T'rnSrik J. Bergmann, Ilafsteinn 
Pétrsson, N. Stgr. f>orláksson. Magnits Pálsson, Jón Blör.dal. 


WINNIPEG. 

l'RKXl'UÐ í l'REXTSMIÐ.IT LÖGliKKGS. 


1 



m 


IE IF 1 IST I : 

Bls. 

Fastan.—Sýndin og náðin...1—3. 

Kristnar konur.21—2ö. 

Kvöldmáltíðarsakrauientiö.;.3G—39. 

Blessuð jólin. Eftir séra N. Steingrím þorláksson. . . 110—149. 
„Að meStaka sín gœði í lífinu“. Prðdikan eftir 

Heuch biskup. þýdd á ísl. af ritstj. ,,Sain.“ J. Bj.. . 169—181. 
Á föstunni (J. Bj.).194—202. 


Kveöja Páls til Efesusmanna. Eftir séra V. Briem.3—G. 

Jóhannes og Pétr. V. Br.17—21. 

„Velkominn vertu“. Sálmr. V. Br.25—27. 

Jesús og Nikodeinus. V. Br.33—3G. 

Bœnarsálmr, eftir Bjarna Jónsson.43. 

Vitran Sáls. V. Br.49—53. 

Hinn mikli fiskidráttr. V. Br.,97—99. 

Sonnetta. V. Br.113. 

„Að þig guð þinn yfirgefi". Sálmr, eftir Brorson, þýddr 

af.V. Er.129—130. 

Jólasálmr, eftir Brorson, þýddr af V. Br.145—146. 

„Lofa guð þinn lierra; hvar?“ Lofsöngr út af 150. 

D.s., eftir V. Br.161—1G2. 

„Kom þú, minn kæri“. Sálmr út af 18. D.s., eftir V. Br. 193—194. 


Yfirlýsingar séra Mattíasar.6—7. 

Hvað „Kirkjublaöið“ segir.8—12. 

B'úin virki..12—14. 

(lamla viðkvæðið,.27—30. 

Vitnisburðr um kirkjufélagið.53—60. 

Hin kirkjulega barátta vor.60—64. 

Bir það híutsemi ?....85—89. 

Séra Magnús og Unítarar ....91—93. 

Isienzkt kristniboð meðal heiðingja.100—104. 

< Juðlast.104—105. 

Kenningin um eilifa fordœming. Eftir séra Lárus 

Halldórsson.114—121. 

Uöng aðferð til að *afna fé í kirkjulegar þarfir.121—126. 

Kirkjan og vantrúin...130—134. 

Parwins-tilgátan....134—138. 
































IV 


Prestabindindið á í.slandi.V3S)—141. 

Innblástr heilajfrar ritningar.149—153. 

Kristin skáld.154—157. 

Umburð'arlyndi._..157,—158 

þrjú kirkjuleg framfaramál. Eftir séra Hjörl. Einarss.162—168. 
Séra Mngnús SkafUsen og „Dagsbrún“-in hans.202—203. 


Laufblaðið himinfall'na. Æfintýri II. Chr. Andersenn 187—188. 


Ágrip af gjörðabók 8. ársjúngs kirkjufélagsins.65—85. 


Srná-ritstjúrnargreinir og fréttir: 

„Sæbjörg“ 14—Um J. Bj. í „Sunnanfaru" 15—Fyr rlestrar 
30—Kirkjujángið 1892 40—Vorir ungu námsmenn 41 og95 
—Ferming 42—Tveir spámenn 44—Kristniboð meðal Gyð- 
inga 45—Frá brœðrunutn lieitna 46— Caspari f 47—Séra 
Stefán Thárarensen f 48 —Synodun 106—Isl.Good-Templar 
107—Eg cr enn Jtá kristinn 108— Mann f 109—Nýtt lút. 
kirkjufél. 109—Afsakanir 112 og 181—„Árinu fyr en ella“ 
120—Ritgjörð séra Lárusar 120—Frá Wittenberg 141— 
Ghicsgo-sýningin 143—Ný kirkja á Eyford 144—Sœnsk- 
lút. kirlcja í Winnipeg 144—Ut úr fjóðkirkjunni á ísl.158— 
Gísli Johnson 181—í*l. í Utah 184—Eftir Huxley 185— 
Gyðingar frá Rússlandi til landsins lielga 186—Járnbraut 
tii Jerúsalem 180—Heilsufar J. Bj.l87—Jólagjafir í il kirkj- 
unnar 189—-Sd.skóli Winnipeg-safnaðar (95) og bókasaln 
hans 190—Árnessöfnuðr 190—Kirkjulegt ástand í Seyðis- 
firði 190— Overðskuldað lof 191—Ómissandi leiðrétting 
191— Heuch biskup 192—Gyðingar 204. 


þakkarorð frá varaforseta heim til íslands.89—91. 

J)ingvallanýlendu-ferð séra Hafsteins Pétrssonar.93—95. 

Nýja-íslands-ferð sama.110—112. 


Sunnudagsskóia-lexíur. . . . 10, 32, 48, 64, 90, 112, 160, 192, 204. 


Séra Friðrik J. Bergmann hefir í sjúkdómsforföllum J. Bj. 
halt á hendi ritstjórn „Sam.“ allt Jretta ár nema tvo síðustu 
inánuðina (Janúar og Febrúar). 



















— 2 — 


fljótsins, fylgir því frá mynni þess og þangaö, sem liin fyrsta 
uppspretta kemur upp úr jörðinni. Tökum nú allar þessar 
hugmyndir, sem tákna mannlega sorg, og fylgjum þeim þang- 
að, er þær hafa upptök sín. Hver verður þá niðurstaðan? 
Sú, að allar þessar mörgu mannlegu raunir hafa sameigin- 
leg upptök. Hvaða upptök? Hrað heitir uppsprettan ? Syndin 
j)aðan eru allar vorar raunir runnar. það orð felur í sjer 
allar mannlegar sorgarhugmyndir. Af því syndin yfirgnæfir, 
yfirgnæfir líka sorgin. Viljir þú gjöra sorgina minni, verður 
þú að stemma stigu fyrir syndinni. Viljir þú fá eitthvert 
lyf, er ljetti harm þinn, verður það að lækna þína synd. 
Viljir þú hugga þann, sem örvæntingin hefur slegið, verð- 
ur þú að gjöra einhverja fullnægjandi ráðstöfun fyrir synd 
hans. 

Fastan minnir oss þá fyrst og fremst á þetta sterka, 
eyðileggjandi afl í mannshjartanu og mannlífinu, — syndina, 
Hún kemur til vor eitt sinn á hverju ári til að beina 
huga vorum inn á við, — kennir oss að ganga upp með 
fljótum mannlegra rauna og rekja allt það, er að oss amar, 
þangað, sem það hefur upptök sín. Övo iiemum vjer staðar, 
slegnir af ótta og hræðslu, fyrir framan vora eigin synd. 
þaðan allur harmur, öll tár. 

Hugsaðu þjer kvah'r allra manna orðnar að einni kvöl, 
andlegan harm allra einstaklinganna orðinn að einum harmb 
allar syndir, sem mennirnir drýgja, orðnar að einni stór- 
synd. Imyndaðu þjer svo einn einstakling standa fyiir fram- 
an þetta allt, — taka við kvölum allra manna og líða þær, 
taka við öllurn harminum, sem tætir sundur mannleg hjörtu, 
°g leggja hann inn í sitt eigið hjarta, taka við öllumsynd- 
um mannanna og þola hegning þeirra. þegar þú ímyndar 
þjer þetta, sjer þú liina guð-mannlegu persónu hans, sem 
fastan er helguð. Föstutíminn segir þess vegna við þig eins 
og Jóhannes skírari: Sjá það guðs lamb, sem ber alls heims- 
ins synd! 

Fastan lætur þig fyrst nema staðar fyrir framan þína 
eigin synd. Svo sýnir hún þjer syndir allra manna,— ein- 
staklinganna, þjóðanna, mannkynsins. Og hún lætur lijarta 
þitt vera hrætt og sál þína fulla dauðans angist. En sro 


—3— 


sýnir hún þjer liann, sem tók allt þetta að sjer, — leifS 
fyrir þaS allt, bar þaö upp á krossinn, ljet það sprengja 
hjarta sitt. 

Hið fyrsta orð föstunnar til mannanna er: Syndin. Hið 
annað orð, sem hún talar til þeirra, er: Náðin. Syndin og 
náðin eru kristindómsins aðalhugmyndir og allar föstuhug- 
leiðingar ættu að vera um þetta tve'nnt. Syndin er mann- 
anna mikla sorgarefni. Náðin, opinberuð í Jesú Kristi frels- 
ara vorum, mannanna mikla gleðiefni. 

Yjer eigum einhver hin íegurstu trúarljóð, sem til eru 
í heiminum út af píslarsögu frelsara vors, passíusáltnana. 
það, að þessir sálmar eru svo dýrðlegir, er vegna þess, að 
höfundinum hefur tekizt svo vel, að gjöra þetta tvennt á- 
takanlegt: Mannlega synd og guðlega náð. þú, sem þetta 
les, lát þú ekki þessa föstu svo yfir þig líða, að þú lesir 
ekki passíusálmana, til þess að sannfærast þar um þína eigiti 
synd eg guðlega náð. 

Að þessi föstutími yrði apturhvarfs og iðrunartími fyrir 
allt vort fólk og að það mætti flýja með alla sína harrna 
og raunir, bágindi og neyð, trega og tár, óp og vein, stun- 
ur og andvörp, sársauka og kvöl, fátækt og örbyrgð, ótta 
og örvinglun undir kross frelsara vors og sannfærast þar 
um guðlega náð, — það látum vjer vera föstubæn „Samein- 
ingarinnar." 


KVEÐJA PÁLS TIL EFESUSMANNA. 

(Pg. 20) 

Eptir síra Valdemar Briem. 

Nú röðull enn þá lopti Ijómar á, 
en lætur senn í haf og fjöllin kveður. 

Svo kvaddi Páll á kveldi lífs gíns þá, 
er komu til hans ‘Efesusborg frá, 
og mælti við þá lirærðu hjarta meður: 

Nú fyrir landi bíður búin skeið, 

er bera skal mig nú frá þessum ströndum. 

Til Jerúsalem liggur nú rnín leið, 



—4— 


hvort líftjón þar mín bíður eða neyS, 
það veit jeg ei, en allt er guðs í höndum. 

Mjer er það nóg. ef jeg með gleði get 
mín gengið þrautaspor til skeiðsins enda. 

Mín forlög eigi fyrir mig jeg set, 
og fjör mitt sannarlega dýrt ei met. 

Jeg fæ um síð í friðarhöfn að lenda. 

Nú langt er orðið frá því fyrst að hjcr 
jeg fór að kenna bert og líka’ í hljóði. 

])jer vitið hvernig hagað hef jeg mjer, 
í hinnsta sinni vitna skuluð þjer, 
að hreinn og sýkn er eg af allra blóði. 

Nú horfið þetta gamla andlit á, 
sem ellin sínum rúnum markað hefur, 
það aldrei framar fáið þjer að sjá, 
og feigðarmark er nú á öldungsbrá. 

En auglit guðs skín æ og birtu gefur. 

Nú horfið viuir enn í augu mjer, 
þau aptur lykjast senn af þreytu taka. 
þótt hylji móða hvarma minna gler 
af harmadögg, — það furða nein ei er. 

En alskær drottins augu sífellt vaka. 

Nú lítið á rnín gömlu, gráu hár, 
þau gránað hafa’ í freistinganna stríði. 

Hið ytra’ cr hvítt, en innra blóðug sár; 
en andinn verður þó ei hærugrár; 
hann blómgast kann, þótt ellin yfir líði. 

Sjá þessi klæði, gömul, dökk og grá, 
ei gull nje silfur skín á mínufn klæðum, 
því heimsins glys jeg girnzt hef ei að fá 
°g gull og silfur engum tekið frá. 

En æðra gull jeg geynrt mjer vcit á hæðum. 



Sjá þessar hendur, hendur mínar tvœr; 
sjá hrukkurnar og förin eptir böndin. 
þær æriS hafa unnið nær og fjær, 
en ellin tekur nú að lýja þær. 

En aldrei þreytist himnesk drottins höndin. 

í öllu vildi’ eg ySur sýna það: 

Á eigin vinnu er farsælast að byggja, 
og hjálpa þeim, er eiga fáa að, 
og ætíð minnast þess, er diottinn kvað: 
hann sagði vera sælla’ að gefa’ en þiggja. 

En hvað er jeg að segja’ af sjálfum mjer? 
Jeg söfnuð guðs þó fremur hef í minni. 
þú góða hjörð, haf gát á sjilfri þjer, 
þig guð til eignar kosið hefur sjer, 
og Kristur ySur keypt með pínu sinni. 

þá eg er farinn, aðrir taka við, 

þá inn í hjörð sjer smeygja grimmir vargar, 

er ySur svipta ró og rjúfa frið, 

og ranga kenna trú og spilltan sið. 

þá orðið drottins eitt í nauðum bjargar. 

En varið yður, veröldin er hál, 
og vakið, biðjið, hlýðið drottins orðum. 
þá heimurinn með hræsni fer og tál, 
þá hatið þjer í minni gamla Pál, 
er opb með tárum yður kenndi forðum. 

Og ySur nú jeg einum guði fel 
og orði hans, þjer mínir kæru bræður; 

]>að lifir ætíð, jeg þótt hljóti hel. 

I hinnsta sinni farið allir vel. 

Ó hvar vjer aptur hittumst, guð einn ræður. 

Svo voru orð hans. Enginn tók til máls, 
en allir störðu votum hvörmum á hann. 



— 6 — 


þeii' vini lögSu hcndui’ blitt uin lials, 
niest hryggir voru )’eir af oröutn Páls, 
að aldrei fratnar ættu þeir að sjá liann. 

En loks þar kotn, hann láta varð í haf, 
á iandi ltinir grátnir eptir stóöu. 

]>aö jafnskjótt var aö sólin seig í kaf 
og sjáfarbylgjutn Páll varö hulinn af. 

En daggir eptir daginn fagra glóðu. 


YFIRLÝSING SlRA MATTHlASAR. 


Öllum er í fersku tninni grein síra Matthíasar Joch- 
umssonar i „Norður]jósinu“, 10. tölublaði f. á. Á grein þessa 
var minnzt allrækilega í október-nr.i ,,Sam.“ Síra M. kom 
þar skýlaust og afdráttarlaust fram með rieitun á mögu- 
legleik eilífrar útskúfunar. ,,Sam.“ tók fram í tilefni af 
þessari grein hans, að kirkjustjórnin íslenzka hefði að eins 
um eitt að velja, j;að að láta sjera M. kalla aptur þessi 
umraæli sín og gjöra það að skilyr'i fyrir því, að liann 
gæti framvegis ha-ft á hendi kennimannlegt eirbætti. þ)að 
lá öllum skynsömum möuuum í augum uppi, að um þetta 
var engum blöðttm að fletta, svo fratnarlega sem kirkjustjórn- 
ittni væri annt utn að standa sjálf við játning kirkjunnar 
og heimta það af öðtum. Síðan höfum vjer beðiö mjög svo 
áhyggjufullir um, hvernig kirkjustjórnin mundi koma fram 
í þessu máli. 

I nóvember-nr.i Kirkjublaðsins stendur yfirlysing frá 
síra Matthíasi. í þeirri j'firlýsing segir hann, að biskup- 
inn hafi sent sjer alvarlega áminning út af áminnztri grein. 
Hann hafi skorað á sig aö ytírþvsa opinberlega, að hann 
„hafi ritað öll itin svæsnn orð í tjeðri grein, er valdið geta 
hncyksli, með o/ miklum hit'a og í bráðræði". þetta kann- 
ast itann við og beiðist afsökunar fyrir. Svo segir liann, 
að biskupinn hafi enn fretnur skorað á sig að votta ský- 
laust, að ásetningurinn með greininni hatí ekki verið sá: „aff 
rýra eða Jcasta skugr/a á kir'cju vora og kristiv dóm". þetta 



segist síra Ml geta fiíslega gjort, því tilgangur sinn hafi 
einmitt verið sá, ,,að efla og auka áiit og sóma þess kirkju- 
fjeiags", scm hann telji sjer sæmil og ávinning að þjóna, 
svo lengi sem honum sje gefið viðunanlegt frelsi til að 
fyigja sannfæring sinni. 

þessi einkennilega yfirlýsing var birt í Kirkjublaðinu, 
án nokkurrar athugasemdar af ritstjórans liálfu, nje heldur 
biskupsins. Af þeirri þögn gat legið nærri að draga þá á- 
lyktun, áð kirkjustjórnin ætlaði að láta við þessa yfirlýs- 
ing sitja og gjöra sig ánægða með hana. En svo mun þó ekki 
vera. Biskupinn mun hafa tekið sjer all-nærri grein síra 
M. og ])að er mjög mikih ástæða til að hahla, að efni á- 
skorunar hans hafi verið nokkuð annað og moira en yfir- 
iýsingin gefur í skýn. Enda mun hann ætla að gjöra prest- 
um sínum það skiljanlegt, að slíkt athæfi verði ekki þolað 
af kirkjustjórnarinnar hálfu framvegis. Eflaust hefur hann 
einlægan vilja til að hrinda því í lag, sem aflaga fer í 
kirkjunni. Enda þarf þýðing biskupSembættisins eintnitt að 
verða augljós á þann hátt, að einhversstaðar sje tekið í 
taumana með fastri hendi og einbeittum vilja. Annars fara 
óvinir kirkjunnar að fá fleiri og fleiri á sitt mál, þegar 
þeir eru að tála um afnám biskupsembjttisins, sem auð- 
vitað væri til stórmikils tjóns fýrir kirkjuna. 

Yjer liöfum þess vegna fyilstu ástæðu til að vona, að 
þetta frumhlaup síra M. leiði til þess, að meiri áherzla 
verði lögð á það lijer eptir en hingað til' að prestar hinn- 
ar ísl. kirkju standi við eið sinn og játning kirkjunnar. 
Enda er jrað lífsskilyrði eins og nú er ástatt. Éngum ein- 
um mánni er unnt að gjöra jafn-mikið fyrir kirkju fóst- 
urjarðar vorrar tg þeim manni, sem drottinn hefur skipað 
í biskupse.mbætti. Hann bæði getur haft og á að hafa mjttg 
mikil áhrif á alla framkomu andlegu stjettarinnar í máium 
kirkjunnar. það er bæn vor til hans, sem stýrir öllum mál- 
efnurn kristninnar, að liann gefi þeim manni, sem nú er 
yfirumsjóiiarmaður lnnnar ísl. kirkju, náð síns heilaga anda 
til að kenna henni trúmennsku við drottins sáluhjálplega 
orð og játning þeirrar kirkjudeildar, sem hún tilheyrir. 



8 — 


HVAÐ KIEKJUBLAÐIÐ SEGIR. 

---O- 

RitstjiJri þess, prestaskólakennari síra þórhallur Bjarnar- 
son, hefur ritað nll-langa grein í deseinberhlaðiS með fyrir- 
sögninni: „Síra Matthías og útskúfunarkenningin.“ Gangur 
málsins er þar fyrst rakinn og meginiö af grein síra Jóns 
Bjarnasonar uin þaS er tekiS upp. liitstjóri Kirkjublaðs- 
ins kvartar um aS vandlifaS sje fyrir kirkjustjórnina ís- 
leuzku eptir „Sam.“ Síra M. iiafi látið á prent fra sjer 
„vantrúaryfirlýsing", sem hljóti aS leiða til afsetningar, vilji 
hann ekki apturkalla. Eu „Sam.“ segi sjálf, aS M. sje aldr- 
ei í sínu „elementi“, þegar hann kemur fram fyrir al- 
menniug í sínurn blaðagreinum, eða þegar hann yfir höfuS 
fer aS tala í óbundinni ræðu. —• Og svo er spurt, aS hvorri 
hliðinni á síra M. ú nú kirkjustjúrnin að snúa sjer? — 
þiS er tilraun til að gjöra gaman að ritstj. „Sam.“ fyrir 
utnnræli hans um síra M, og kröfu hans til kirkjustjórn- 
arinnar. Ert svo er nú sá, sem þetta ritar, blindur, aS 
að hann finnur hjer enga mútsögn og því síður neitt til 
að gjöra gaman að. það, að síra M. er svo langt frá að 
vera í sínu „elementi", þegar hann talar opinberlega í óbund- 
inni ræðu, að hann þá sem optast fer með óþolandi vaðal, 
er víst oklci síðut' viðurkennt af ritstjóra Kirkjublaðsins en 
oss. þetta út af fyrir sig gjörir hann í vorutn augunt lítt 
færan til að vera kennara í kirkjunui. því auðvitað eru 
ræður ltans í óbundnum stíl keimlíkar blaðagreina-stílnum 
ltans. En það, að liann nú hvað eptir annað opinberlega í 
blöðunum veldur hneyksli í kristnum söfnuði með því að 
rieita ákveðnntn trúarlærdómum, sein kirkja sú, er hann 
stendur í sem þjónancli prestur, játar með öllutn hinutrt 
kristna hcimi, gjörir hann í vorutn augum alveg ófæran og 
óhæfan til að hafa kennimannlegt embætti á hendi í kirkj- 
unni framvegis. það er þessi Itliðin á sjera M. sem snýr 
að kirkjustjórninni. Vjer ráðutn henni til að snúa sjer ein- 
mitt að þeirri hliðinni. 

„Sam.“ hefur haldið skál Iskapargífu síra M. á lopti 
°n gj'órt mikið úr henni; það er satt og það skal aldrei 
aptur tekiö. það hefur margur maður verið gott skáld, 



-9- 


spániaöur þjáSar sinnar, en um leiS veriS (tfser til aS fylla 
nokkurt embætti eSa vera nokkuS annaS. Síra M. er einn 
af þeim. Sízt af öllu ætti Kirk jublaSinu aS finnast þaS of- 
sagt, er vjer höfum látiS oss um munn fara um skáldskap- 
argáfu síra M., því sjálft segir þaS um hann: „Vjer erum 
margir, já rjett allir sem elskum þig og viljum þig sízt 
missa, þú ert oss sem þúsund“. Hann er vissulega ekki 
þjóS sir.ni sem þúsund í sinni prestsiegu stöSu. En hann 
er henni sem þúsund meS því aS yrkja fyrir lmna og fá 
aS vera laus viS prestsskapinn. Hann verSur kirkjunni til 
tjóns og skapraunar einlægt meSan hún beitir honum fyrir 
kerru sína. En fongi hann lausn frá prestsskap sínum, 
losaSist kirkjan líka viS þaS hneyksli, sem stefnuleysi hans 
og hringlandaháttur í trúarefnum veldur. HefSi þetta al- 
mennt veriS viSurkennt íneSal kirkjunnar nmnna heima, 
væri þegar fyrir löngu búiS aS veita sjera M. sæmileg 
skáldalaun af almanna fje og láta lmnn hætta viS prest- 
sk#p. Svo mikil áhrif hcfur kirkjan á pólitík landsins, 
|ægar hún vill fá einhverju framgengt, ef hún bcitir aíli 
sínu, þaS er óhætt aS fullyrSa. En þaS hefur ekkert veriS 
reynt til þess af kirkjunnar háll'u. Fyrir þetta fær hún nú 
aS HSa. 

Kirkja fósturjarSar vorrar hefur tvöfaldan vanda af 
hendi aS inna viS síra M. Fyrst og ffernst þann, aS láta 
hann nú ekki lengur vera prest. þar næst þann, aS sjá um, 
aS hann geti lifaS sómasamlega á sínum efti árum. Til 
hvers hafa menn kirkjustjórn? Er ekki aSal-vcrkefni henn- 
ar einmitt í því fólgiS, aS sjá um aS allt fari fram sóma- 
samlega og rneS reglu í kirkjunni, en kotna í veg fyrir aS 
söfnuSur drottins verði fyrir hneyksli og álasi. Hin íslenzka 
kirkjustjórn liefur vissulega enga undanþágu fengiS í þessu 
efni. Engin kirkjustjórn má leyfa nokkrum manni, hversu 
dýrSlega hæfilegleika sem hann liefur og hversu fagurt 
dagsverk sein hann kann aS Itafa unniS fyiir þjóð sína, 
aS nota embætti kirkjunnar til að hneyksla söfnuöinn. Hún 
gjörir þá sjálfa sig meðseka. 

þetta finnur líka ritstjóri KirkjublaSsins. því hann segir, 
aS síra M. og þeir prestar, sem honum kunni aö vera 



— 10 — 


samttámft, vorði að atliuga ]?a'ð, að neiti liann eða þeir afrairi 
í sinni grunnbyggni mögulegleika éilífrar utskufunar og lýsi 
kenningu kirkjunnar í þeirri grein guði óverðuga, hneyksli, 
eða því um líkt, þá hljóti að draga til skilnaðar milli þeirra 
hinna sömu og kirkjunnar. 

Fyrir þessa yfirlýsing erum vjer Kirkjublaðinu þakk- 
látir. Hún gleður oss hjartanlega, elcki sízt' vegna þess, að 
vjer álítum hana prógramm kirkjustjórnarinnar sjálfrar ekki 
síður en Kirkjublaðsins. Villa sú, sém t. d. sjera M. Skapta- 1 
son í „sinni grunnhygni" hefur ratað út í, ef einmitt í því 
innifalin að neita mögulegleik eilífrar útskúfunar, 'lýsa þa 
kenning kristinnar kirkju gúði óverðuga, hneyksli og ann- 
að þaðan af verra. Fyrif þetta mund’i hann á íslandi h'afa 
orðið að missa embætti sitt, samkvæmt þessari réglu. Að ‘ 
]>etta væri hið eðlilega og sjálfságða hefur hann líka rennt ’ 
grun í sjálfur og hefur hann með því gjört'ýmsum : stjett-•" 
arbræðrum sínum lieima minnkun, sem þó hefur verið ineira 
lanað. Sjálfkrafa sagði hann sig úr kirkjufjelagi voru, 
þegar liann fur „i sinni gruunhyggni'' að kennft gagnstætt 
játning þess. það hefur aldrei rekið hann, Jtátt uú sje ver- 
iö að útbreiða þau ósannindi af óvinum vorum. Hann 
slcildi það, að enginn prestur getur haft leyfi til að háfa 
embætti á hendi fjþeirri kirkju, sem hann afneitar með 
kenning sinni. OgfsVo fór' hann. 

En svo leyfum vjer. oss í mesta bróðerni að spyrja: 
Hve nær á það að koma í Ijós, að ísl. kirkjan standi við 
þessi og þvílík orð sín? Á hverju eigu‘m vjer að sjá, að 
þau sjeu töluð í alvöru? Hvað langur á aðdragandinn að 
verða? 

En nóg um ]mð. Síra Matth. hefur gjört sína játning 
viðvíkjandi kenníngunni uin eilífa útskúfun, með því að 
neita henni og mögulegleik hennar. Og Kirkjublaðinu hefur 
iundizt, að Jiað verða að gjöra sína játning í þeirri grein 
Hka. Hvers vegna það var nauðsynlegt vitum vjer ekki. 
Líklega liefur ]>að samt þótt nauðsynlegt vegna vor hjer 
vestra, og al ];ví að þetta mál er nú komið á dagsskrá 
]>ar Iieiina. Játning Kirkjublaðsins er í því fólgin, að láta 
spurninguna um eilífa útskúfun ólcvsfa, syara henni hrorki 



—11 


með já eða nei, eða þá bæði með já og nei, eptir því sem 
menn vilja hafa það. það vitnar til dansks guðfræðings, 
biskups Martensens, er þannig hefur kennt í trúfræði sinni. 
Og það biður oss lijer vestra að lvugsa oss vel um, áður 
en vjer segjum oss úr andlegu samneyti við þá þar heima 
er fylgi Martensen { þessari grein. 

Oss kemur það ekki til hugar. Oss mundi ekki koma 
það til hugar um nokkurn mann, hvort heldur leikmann 
eða kennimann í kirkjunni, þegar hann framsetur þessa 
játning sína með jafnmikilli stilling og hógværð og það er 
gjört af biskup Martensen. Og þó megum vjer ekki dylj- 
ast þess, að oss tekur það mjög sárt, að bræður vorir þar 
heima skuli taka Martensen fram yfir játningarrit kirkj- 
unnar í þessu eða nokkru öðru efrvi. Ekki gjörir danska 
kirkjan það; hún heiðrar að vísu sinn Martensen, en hún 
stendur við játning allra kristinna kirkjudeilda um allan 
heitn. Vjer vitum að einstakir me.nn í vorri lútersku kirkju 
halda með Martensen í þes«u efni. En vjer vitum ekki 
til þess, aö nokkur deild kirkju vorrar hati gjört þá yfir- 
iýsing, að Jvað væri rjettast að láta Jvetta óákveðið. Kirkja 
vor beygir sig miklu fremur þann dag í dag hvervetna í 
Jieiminum fyrir orðum frelsarans, er sýna oss djúp staö- 
fest nvilli bústaðanna lvinu megin, sem ppginu fær komizt 
ytfr. - 

Svo er önnur ástæða til þeSUfcjf oss þótti þetta frem- 
ur kynlegt. Nýlega hefur ísl. lcirkjan ejgnazt nýtt barna- 
lærdómskver, savnið af forstöðumanni prestaskólans, síra 
Helga Hálfdánarsyni. þrátt fyrir ýmislegt, sevn má að því 
finna eins og öðrum mannaverkum, er það að voru áliti 
Jangbezta kverið, sevn vjer höfum átt. Nú síðustu árin 
lvefur Jmð veriö lært af hverju barni á Islandi, sevn verið 
Jiefur búið undir ferming. Yfir höfuð liefur þe'-su nýja 
kveri verið mæta vel tekið, bæði af prestum og leikmönn- 
um, og höfundurinn getið sjer vnaldegt lof fyrir. En í 
þessu kveri er skýlanst að oiði komizt uvn Jvetta atriði. 
Greinin lvljóðar þannig: Eptir dóminn lireppa þeir, s m með 
vantrú og þrjózku hafa hafnað guðs náð, eilifan dauð'a 
eða eiiífa glötun. þessi vitnisburður uni þetta trúaratriði 



— 12 — 


gekk út um allt larnl frá prestaskólanum fyrir nokkrum 
ámm síöan. Og hvert barn hefur verið fermt upp á þetta 
síðan. Nú gengur sá vitnisburður út um landið frá sama 
prestaskólanum, að bezfc sje að segja hvorki af eða á um 
þetta, láta það hlutlaust og óákveðið. Vjer óttumst, að 
þetta verði ekki til að styrkja hina íslenzku þjóð í trú 
hennar, heldur miklu fremur til hins gagnstæða. 

Og gagnvart vantrúnni og neituninni, sem nú er hver- 
vetna uppi meðal þjóðar vorrar, er þetta hálft en ekki 
heilt. Hún tekur sjer þetta og annað eins til inntektar, 
um það geta menn veriö vissir. Enda hefur það þegar 
komið í ljós (sbr. Fjallk.). Og vjer óttumst, að vantrúin 
láti það klingja opt og einatt í eyrum kirkju vorrar, og 
leitist þið að fá hana til að setja spurningarmerki við fleiri 
atriði trúarjátningar sinnar en þetta. þegar eins er ástatt 
og nú er, þarf vitnisburður kirkjunnar um fram allt að 
vera heill, en ekki hálfur og veill, í þessu atriði, sem öll- 
um öðrum. 

FÚIN VIRKI. 


Margir af lesendum vorum muna eptir 'nýárskvæði síra 
Matthíasar, sern úk kom í sföasta tölubl. Lýffs. þ.xð er að 
mörgu leyti fr&i^ ývandvivknislegt, en hefur inni að halda 
ýmsar fagrar og sannár htígsanir; það er fullt af skáldleg- 
um tilþrifum eins^f vant er hjá höf. Á titilblaöinu fyrir 
„Aldamótum" stendur eitt vers úr kvæði þessu. það hljóð- 
ar svo: 

Jeg veit að tniin á virki fúin, 
það vantar bót; 

en lát ei teygjast svo losnir eigi 
við lífs þíns rót, 
því bráðum eygir þú aldamót , 
þá opnast vegir, sem ljetta fót. 

Ritstjóri Kirkjublaðsins segist hafa brosað, þegar liann las 
þessi einkunnarorð fyrir riti voru, vestur-íslenzku prcstanna. 
Og hann hafi brosað vegna þess, að þar sem síra M. tali 
um „fúin virki“, hafi hann auðvitað meint kenninguna um 
eilíta útskútun, ásamt ýmsu öðru, sem honum finnst vera 
orðið úrelt, en vjer viljum verja og í heiðfi hafa. — Oss 



—13— 


furðaSi ekki svo lítið á þessu brosi bróSur vors fyrir liand- 
an haíið. því þaS bendir óneitanlega á þrengri skoSun á 
skáldskap en vjer áttum von á aS fram mundi koma hjá 
honum. — Samkvæmt þessum skilningi liefur sálmabókar- 
nefndin gjört sig seka í sömu ósamkvæmninni og vjer meS 
því aS taka sálma síra M. upp í sálmabók vora. því et' 
hún hefði lesiS sálma hans í birtu alls þess, sem hann hef- 
ur látiS sjer um munn fara, bæSi opinberlega og prívat, í 
blaSagreinum og brjefum til kunningjanna, hefði ekki getaS 
hjá því farið, að sama brosiS hefði komið yfir varir henn- 
ar og ritstjóri Kirkjublaðsins talar um. Hún hefur því 
hlotið aS slá stryki yfir allt þetta í huga sínum. Hið sama 
verða allir þeir aS gjöra, er syngja vilja sálma hans, — og 
vjer vitum ekki betur en það sjeu allir, er nota sálmabók 
vora. þeir setja þá ekki í samband við hinar marglitu 
skoðanir höfundarins, lieldur skilja þá eptir orðanna liljóð- 
un. Af eldri sálmum kirkjunnar eru æSimargir ortir af 
óreglumönnum. Enginn lætur það nú draga úr gildi þeirra, 
þótt virkileikinn í lífi höfundanna hafi ekki verið á nærri 
því jafnháu stigi og hin&r göfugustu hugmyndir þeirra. Og 
vissulega væri það hörmulegt þröngsýni, er Ijetí skáldskap- 
inn, hvort lieldur hann er veraldlegs eSa andlegs efnis, 
gjalda þess, þótt ,höfundarnifl hafi ekki á einhvern hátt 
staSið við liann í lífi sínu. það yrði litið Jeptir af verk- 
um hinna mestu skálda heimsins, ef þarrVæru mæld á þann 
kvarSa. 

þegar vjer höfum fyrir oss annað eins og þetta eptir 

síra M.: „Jeg veit, aS trúin á virkin fúin“ o. s. frv., leggj- 

um vjer nákvæmlega þá þýSing í orS þessi, er þau sjálf 

bera með sjer. OrSið virki er í þessu sambaudi hiS sama 

sem hinar ytri umbúðir trúarinnar. það eru ö!l ]:au mann- 
legu verkfæri, sem sannleikurinn tekur í þjónustu sína. 
það eru mennirnir, sem eiga aS vera erindsrekar drottins, 
og settir eru yfir hjörðina til aS gæta hennar. það eru 
kennarar og sálusorgarar kirkjunnar, sem halda eiga uppi 
vörn og sókn fyrir trúna um leið og þeir sá og gróður- 
setja, vökva og verma með starfi sínu í vingarði drottins. 
Allt þetta er virki trúarinnar. Og í þau getur komið/úi, 



—14— 


þótt hann snerti auðvitað aldrei truna, .sannleikann sjalfan. 
Af því það virðist vera æði-inargt, sem bendir á, að fúi sje 
kominn lijer og þar í virki vorrar fsl. kirkju á yfirstand- 
andi tíð, voru hinar áminnztu hendingar eptir síra M. gjörð- 
ar að einkunnarorðum rits vors. það að síra M. neitar ut- 
skúfunarkenningunni hefur ekkert með þau að gjöra, annað 
en það að benda á hann og aðra, cr eitthvað svipað gjöra, 
sem fúiti virki frá kirkjulegu sjónarmiði. En það að Kirkju- 
blaðið, helzti riddarinn, scm kirkja fústurjarðar vorrar nú 
á, kemur í þessu ináli fram á vfgvöllinn mcð brotna burt- 
stöng, sýnir betur en nokkuð annað að ekki er alveg á- 
stæðulaust að tala um fúa. 

,Vjer brosum stundum hjerna megin hafsins líka! 


SÆBJÖRG 

hcitir nýtt mánaðarblað með myndum, sem barst hingað 
frá íslandi með síðasta pósti. ltitstjórinn er hinn ötuli og 
óþreytandi starfsmaður i bjargráðamálum sjómanna á íslandi, 
síra 0. V. Gíslason, og blaðið verður algjörlega helgað þess- 
ari bjargráðahugmynd. Ef til vill finnst mörgum það býsna 
óskylt vcrk. starfi prestsins,\ið verja niiklum tíma og kröpt- 
um til að hvetja sjómenn til að hafa með sjer lýsi á sjó. 
En eitt hið voðalegasta í Kfskjörum þjóðar vorrar eru liinir 
tíðu skipskaðar' á ln«crju á|i. Fósturjörð vor missir árlega 
sorglega mikimv hlut wHiezta vinnukrapti 'sínum í sjóinn 
og raddir niunaðarleysrfigjanna hrópa hundruðum saman til 
himins. Starf síra Odds Gíslasonar er þess vegna verk 
mannkærleikans í fyrstu röð. það er borið fram með brenn- 
andi trú og óbilandi starfsfjöri. Hinni andlegu hlið þess- 
ara bjargráðamála er heldur ekki gleymt. Um leið og sjó- 
menn eru áminntir uin að viðhufa öll þau varúðarmeðöl, 
er reynslan hefur kennt mönnum að nota, gleymir hann 
ekki að áminna þá um náðanneðul drottins, guðs orðið og 
bænina, sem hin mest óyggjandi bjargráð í öllurn lífsháska. 
Síra Oddur er líka einn hinna ötulustu og starfsömustu 
bindindismanna á íslandi. Ef kirkja þjóðar vorrar ætti 
inarga jafn-ötula og trúarsterka starfsmenn, mundi margt 



—15— 


verða gjörfc, sem nú bíður ógjört. — „Sam.“ óskar síra Oddi 
og staríi bans drottins blessunar og vonar að bjargráð hans 
verði til þess að frelsa marga úr allskonar háska. 


Apríl-nr.ið af „Sunnanfara“ er nýkomið og hefur með- 
fei’ðis mynd af ritsfcjóra Jessa blaðs, síra Jóni Bjarnasyni, 
sern lengi hefur legið sárþjáður og dauðvona, eins og lesend- 
um vorum er kunnugt. Myndinni fylgir stilliloga og vel 
rituð grein um hann og starf hans eptir ritstjóra „Lögbergs", 
Einar Hjörleifsson, samin epfcir ósk ritstjómar „Sunnanfara". 
það er eitt ofur-lífcið smáatriði i grein þ^ssari, sem ef til 
vill verður misskilið af einstaka manni. það er lögð meiri 
áherzla á það en orsök er til, að lúfc. kirkjan hjer í land- 
inu sje frásneidd öðrum kirkjufjelögum. Hún er það ekki, 
þegar um einhver almenn kristileg fyrirtæki er að ræða. 
Hún er það ekki' í umgengni sinni við önnur 
kirkjufjelög, nema að svo miklu leyfci, seiu hún 
lætur ekki ólúterska pres'.a prjedika í kirkjum sínum. 
Fyrir nokkrum árum var sami inaðurinn forstöðumaður lúfc. 
prestaskólans í Philadelphia og einn lielzti kennarinn við 
hásktila Pennsylvania ríkisins. Slikt hið sama mætti benda 
á víða. I öllum stærri bæjum mynda prestar allra krisfc- 
inna kirkna, cr tala sama máli, optasfc eitt fjelag sín á 
milli. þar eru Uestir engku-talandi lút. prestar með. — 
Aldrei hafa komið fram sterkam.bendingaijren einmitt nú 
um það, hvo almennt farið er að Jiðurkelina starf síra Jóns 
Bjarnasonat' í kristindómsmálum þjtiðai* vorrar og jiýðing 
jiess fyrir kotnandi tíma. Öllum vinum hans, sem íyrir 
löngu síðan vissu, hvaða maður hann var, er sú viðurkenn- 
ing mikið gleðiefni. En hún er þeiin sorgarefni uin leið, 
því hún minnir ])á svo áþreifanlega á jrað, hve mikils þeir 
missa, ef drotfcni ]?óknast að taka hann frá þeim. það er 
gotfc að liafa ]mð í huga nú, er vjer syngjum svo opt: 
„að stendur sá við stjórnvölinn, sem stýrir öllu vel“. Öll 
þessi langa og kvalafulla sjúkdómslega vors elskaða bróð- 
ur hefur verið eitfc einasfca langfc og átakanlegfc bænarand- 
varp til drottins um náð og miskunnseini sjer og öllu voru 



—16— 


kristna fólki til handa. Og vjer vitum að sú bæn verö- 
ur heyrð. _ ____ 


GJÓF TIL SKÓLANS. 

DílítiS kappræSu fjelag í hígrenni við Eyford, N. D., hafði eignait 
ofurlítinn sjóS, að upphæS $ 124 , 12 . Nýlega ráSstafaSi fjelagið sjoð þessum 
þannig, að þaS gaf helminginn til kirkjubyggingar þar a Eyford en hinn 
helminginn — $ 0 ' 2 .o 6 , til hinnar fyrirhuguðu skólastofnunar kirkjuf|elagsins. 
bessi siðari upphæS hefur mjer verið afhent af hr. Ásv. Sigurðssym og 
þakka jeg gefendunum göfuglyndi þeirra um leiS og jeg viðurkenni að hafa 
veitt peningunum viðtöku fyrir hönd skólanefndarinnar. 

17 . marz 1892. 

F. J. Bergmann. 


J>etta nr. „Sam,“ er redígerað af Friðrik' J. Bergmann. 
Korgunarlisti fyrir „Sam.“ komst ekki í þetta nr.; kemur næst. 


Lexíur fyrir sunnudagsskólann; annar ársfjórðungr 1892. 

5. léxía, sd. 1. mai: Bœn um fyrirgefning (Sálm. 5r, I— 13 ). 

6 . lexía, sd. 8 . mai: Löngun til húss drottins (Sálm, S 4 , r— 12 ). 

7. lexía, sd. lö. mai: Lofsöngur (Sálm. 103 , 1— 22 ). 

8 . lexía, sd. 22. mai: Daníel og fjelagsbræður hans (Dan. I, 8—21). 

9. lexía, sd. 29. mai: Draumur Nebúkádnesars (Dan. 2, 36 —49). 


Kaupendr „Sam.“ í Minnesota gjöri svo vel, að greiða borgun fyrir 
lilaðið til séra Steingríms þorlákssonar í Minneota, sem góð- 
fúslega hefir lofað að veita henni móttöku. 

\ Fr. J. Bergmann. 

Eins biðr séra Hafsteinn Pétrsson „Sam.“ að geta þess, að Mr. Björn 
Skagfjörð hafi tekið að sér alla fjárheimtu í J>ingvallanýlendu. 

Kjárheimtu fyrir ,,Sam.“ heþr séra Fr. J. Bergmann í Dakota, Páll S. 
BarcffH í Winnipeg og .Selkirk, séra- Ilafsteinn Pétrsson í Argyle-nýlendu og 
Jóhann Briem í Nýja Islandi. — Annars sé peningar til ,,Sam.“ sendírd/.&' 
IV. H. PaUlson, 162 llth Str. N„ Winnipeg. 

A Islandi borgi allir útsölumcnn „Sam. “ til bóksala Sigurðar Kristjáns- 
f Keykjavik. 

Slinnanfara hafa Chr. CMafsson, 575 Main St„ Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N - G -i Sigurðsson, Minneota, Minn. 1 hverju blaði 

mynd af einhverjum merkhm manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIKKJUBLAÐID , mánaðarrit handa islenzkri alþýðu, á stcerð við „Sam.“, 
kemr út í Rvík, undir ritstjórn séra J>órhalls Bjarnarsonar. Má panta hjá W. 
II. Paulson í Winnipeg og Sigfúsi Bergmann á Garffar P. O., Pembina Co„ 
N. Dak. Atg. frá nýári 7.5 cts. 

Isafold, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr úr tvisvar í viku allt árið. 
kostar í Ameriku $ 1 , 50 . Hið ágæta sögusafn ísafoldar 1889 Og t89o fylgir í 
kaupbœti.—„Lögberg", 573 Main Str„ Winniptg, tekr við nýjum áskrifendum. 

„SAMEININGIN 1 ' kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð f Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N„ Winnipeg, 
Manitoba, Canada, —Utgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Páll S. Bardal, FriðrikJ. 
Bergmann, Hafsteinn Pét-sson, Sigurðr Kristofersson, H. Hermann, Jóh. Briem 

I'RENTSMIPJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 






